Mánadarrit til stuffnings Jcirlju orj lcristindómi íslendinga. 
[lejiff út af hinu ev. lút. kirkjufélaffi Isl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN nJAJiXASOX. 

13. árg. WINNIPEG* APRÍL 1S9S. Nr. 2. 


Páskamorg'un. 

Sálmr eftir Gruhdtvig í ísl. þýöing eftir Jön RuNÓLr'ssox. 

(Lag: Eg í bœnum á þig mœni.) 

1. Páskatnorgun mannkynssorga, 
ínannkj’nssorga þerrar tár, 
lífi manna Ijóssins sanna 
Ijóssins sanna morguns-ár. 

Páskamorgun mannkynssorga, 
mannkynssorga þerrir tár. 

2. Alheimsblysið árla risið! 
árla risið ! Myrkrið þver, 

Ljóssins fjandi ljóssins brandi, 

Ijóssins brandi sleginn er. 

Alheimsblysið árla risið! 

árla risið ! Myrkrið þver. 

3. Syngja liæðir sigrkvæði, 
sigrkvæði’ um íjörgjöf hans, 
hans, er dó oss, hans, er bjó oss, 
hans, er bjó oss lífsins krans, 

Syngja hæðir sigrkvæði, 
sigrkvæði’ um fjörgjöf hans. 


—18— 


4. Éngla skarar ofan fara, 
ofan fara gegn um ský; 
gröfiu Ijómar, gleði hljóma, 
gleði hljóma boðin ný. 

Engla skarar ufan fara, 
ofan fara gegn um ský. 

5 . Brott er nauð og brejtt er dauðans, 
breytt er dauðans ógn í líf; 
gröfin ljómar guðs meðal blóina, 
guðs meðal blóma i Jesú hlíf. 
Brott er nauð og breytt er dauðans, 
breytt er dauðans ógn í líf. 

6. Englasæti, englakæti! 
englakæti’ í grafar hlé' 

Sœtt mun bólið sett í skjól við, 
sett í skjól við lífsins tré. 
Englasæti, englakæti! 
cnglakæti’ í grafarhlé' 

7. Ljóssins anda logabrandi, 
logabrandi’ í myrkrið slær; 
myrkrum glapið mannkyn da]irt, 
mannkyn daprt huggast fær. 
Ljóssins anda logabrandi, 
logabrantli’ í myrkrið slær. 

8. Gull í mundu gefr stundin, 
gefr stundin þessi oss: 

Ijóssins hjarta, lífsins bjarta, 
lífsins bjarta sigrhnoss. 

Gull í mundu gefr stundin, 
gefr stundin þessi oss. 

8. Jjjóss í gerfi loks vér hverfum, 
loks vér hverfum gegn um ský. 
Herrans veldi hljómi eldleg, 

Hjómi eldleg kvæði ný. 

Ljóss í gerfi loks vér hverfum, 
loks vér hverfum gegn um ský. 



—19— 


J>að, sem mest er og bezt í bókmenntum 
heimsins. 


(Niðrlag.) 

þegar Dean Stanley heimsótti Heinrich v. Ewald, lá nýj a 
testamentið gríska í smáútgáfu einni á borðinu. það féll á 
gólfið og Ewald tók það upp. En uin leið og hann lagði það aftr 
á borðið,komst hann við og sagði í reglulegum guðmóði: „I þessari 
litlu bók er fólginn bczti vísdóinr heimsins.“ Hafði hann ekki 
rétt að mæla ? Tökum hin fimm helgirit Confucíusar, „Veda“- 
bœkrnar, „Tripitaka“, allt safn „hinna helgu bóka austrlanda“, 
„samtöl" Platons, „siöfrœði“ Aristotelesar, siðfrœðisritgjörðir 
Síserós, „handbók" Epiktetusar, bréf Seneku, „hugleiðingar“ 
Markúsar Árelíusar, kóran Múhameðs—öll ágætustu blrtm siða- 
lærdómsins heiðna; og snúum oss svo að bókmenntum kristn- 
innar, og tínum saman allar göfugar hugsanir, sem vér finnum 
hjá kirkjuftíðrunum, skólaspekiugunum á miðöldunum, dul- 
spekingunum, í ritinu eftir Kempis „Krists eftirbreytni", hjá 
Tauler og Bunyan og íleirum og fieirum. Og þar sem vér í 
öllum heiðnum ritum og sumum hinna kristnu inunurn finna 
sitthvað ófullkomið og sumt jafnvel skaðlegt, þá er óhætt að 
fullyrða, að hvorki í ritunum frá tíðinni fyrir Krist né þeim 
frá tiðinni eftir Krist sé nein sú siðgœðishvöt eða sannleiks- 
meginregla fyrir 1 fið tekin fram—að eg nú ekki nefni dýrstu 
sannindi trúarinnar—, að ekki megi fœra fyrir þeitn kenning- 
um dýpri ástœður og kröftugri rökstuðning með því, sem ritað 
stendr í nýja testamentinu einu, ekki stœrri bók en það þó er. 
Hugsum um þetta, og bœtum svo við það þeim eiginlegleika 
nýja testamentisins, að það á jafnt við allt fólk, ungt og gamalt, 
á hvaða menntunarstigi sem það stendr, og í hvaða kjörum sem 
það er, á öllum öldum, í hvaða landi eða loftslagi sem vera skal 
og hverjum þjóðftokki setn það til heyrir. Og myndi svo ekki 
þetta, auk alls annars, sem enn mætti taka fram, ómótmælilega 
sýna og sanna, að þetta helga ritsafn á sæti efst í bókmenntum 
heim.sins og hefir jtann hugsunarstyrk í sér, sem enginn annar 
rithöfundr getr keppt við? — — 

-Og svo að ending örstutt yfirlit yfir rit hins nýja 

sáttmála í hinni eðlilegu röð þeirra. 

Matteusar guðspjall er guðspjall hins gyðing-kristna manns 



— 20 — 


og hinriar liðnu tíSar, að því leyti, seni Messías kemr þar frarn 
eins og um hann hafði sp«ð veiið at' spámönnum gainla testa- 
mentisins. Alarkús i'itar guðspjall sitt fyrir Rúmverja, sam- 
tíðarmenn s'na. það er guðspjall hinnar ytirstandandi t : ðar— 
frá sjónarmiði höfundarins. Lúkas ritar guðspjall sitt fyrir 
Grikki og hina ókomnu t'ð. I guðspjalli Júhannesar er persúna 
Jesú Krists sýnd í hennar guðmannlegu dýrð; — það er guð- 
spjallið fyrir eilífðina; og í Kristi rennr þar allt saman í eitt: 
Jiðni túninn, hinn yfirstandandi tuni, úkomni tíminn og eilífðin. 

Gjöröabúk postulanna. er saga um íœðing og fyrstu fram- 
rás kristinnar kirkju. það er elzta og ágætasta kirkjusagan, 
sem fœrð hefir verið í letr. því næst koma hin dýrmætu bréf 
—pistlarnir—eftir hina miklu postula, tuttugu og eitt að tölu, 
hvert um sig með sínu sérstaka marki á sér eftir liinu niismun- 
anda innihaldi þeirra. Hin tvö bréf Páls til TesspJoníkumanna 
hafa aðallega fyrir umtalsefni endrkomu lvrists, sem kristið 
fúlk á þeirri tíð bjúst svo bráðlega við. Aðalefnið í fyrra bréf- 
inu til Korinþumanna er hin kristilega eining andans í trú, 
tilbeið.slu og hfi. í síðara Korinþubréfinu heldr postulinn uppi 
vörn fyrir sjálfum sér, liinni postullegu framkomu sinni. Bréfið 
til Galata boðar frelsi kristinna manna, sem aldrei iná skerðu. 
I Rúmverjabréfinu er auk tíeiri annarra lærdúma fiutt, kenn- 
ingin um réttlætinguna af trúnni. Bréfið til Filippímanna 
sýnir oss dýrð kærleikans og þann fögnuð trúarinnar, sein 
hrúsar í’rægum sicri, þá er útlitið er svo skuggalegt sem verða 
má. Bréfið til Ivúlossamanna sýnir einkum Krist sem allt í 
öllu. Bréfið til Efesusmanna er pistill uppstigningarinuar, 
pistil! hinna „himnesku efna“, pistillinn um Krist að því leyti, 
sem hann litir í hinni sönnu, eilifu, ahnennu kirkju. Brétið til 
Fílemons er fyrsta frelsisskrá þrælanna. Fyrra brétið til Tímúte- 
usar og bréfið tiiTítusar eru, samantekin í eitt, bezta handbúkin 
iyrir presta, sem til er. I síðara bréfinu til Tíinúteusar kemr 
postulinn með hinar hlýju ráðleggingar sínar þessum ástfúlgna 
lærisveini s'num til handa; en jafnframt sést þar svo dýrðlega, 
hve fullkotninn er sigr kristinnar trúar hjá inanni, sem e.inmana 
og af öllutn yfirgefinn býst við pGlarvættisdauða þá og þá. Hið 
afiiuikla og afar merkilega bréf til Hebrea, sem enginn veit með 
yjssu hver hetír ritað, sýnir Ivrist sem endimark og uppfyllin^ 



—21 — 


lögmálains, sýnir liann acS þv! leyti, sem hann veitir frelsan þá, 
er eilíflega fullnœgir öllum. .Takob postuli ritar bréíiS rneð 
hinu andheita alvörumáli um kristið siðga>ði. Bréf Pétrs (hið 
fj-rr») er pistill vonarinnar, og bréf Jöhanne.sar (liið fyrsta) er 
pistill kærleikans. Og ioks koma hinar mikilfengu sýnir Opin- 
berunarbökarinnar með hinu háa hugmyndaflugi. því að enda 
þótt bók þessi sé eitt af elztu ritum nýja testamentisins, þá 
skipar hún þó réttilega sæti allra seinast í liiblíunni. Hún er 
að efni til hið sjálfsagða niðrlag liins helga ritsafns, síðasti gim- 
steinninn, sem greyptr hefir verið inn í brjóstskjöld heimsbók- 
menntanna—eins og réttilega má kalla bibfluna. Og er vér 
hugsum um bók bókanna, lieilaga ritning, í heild sinni, hljótum 
vér þá ekki að segja, að þar sé sá fjársjóðr geymdr, sem öilum 
öðrum er meiri? „Myndi nokkur þýðingarmikil spurning vera 
til, sem ekki sé veitt úrlausn á í þessum ritum? nokkurt djúp, 
sem ekki sé jmr kannað? nokkur hæð svo há, að ekki sé ]>ar 
komizt þangað upp? nokkur huggun til, sem ekki sé 
þar veitt? nokkurt hjarta, sem þar sé látið ósnortið? 
nokkur samvizka, sem eigi sé þar kölluð til ábyrgðar?" Vér 
getum vissulega tekið undir með mönnunum, sem gáfu oss 
biblíuútlegginguna ensku frá 1611: „Séum vér fáfróðir, ]>á 
getum vér fengið fræðslu í íitníngunum ; séum véum vér villtir, 
þá hjálpa þær oss til að rata heim; séum vér menn bilaðir, þá 
la'kna þær það, sem bilaninni veldr; séum vér í þungu skapi, þá 
veita þær oss huggun ; séum vér máttvana, þá hleypa þær í oss 
lifsafli; séum vér kaldir, þá gjöra þær oss heita. Tak og les ! 
Tak og les ! “ 

pýðing' ]>ess og gagn að vera meðlimr 
kiibjunnar. 

Eftir E. Skavi.ax, prest í Norvegi.*) 

Ur Luih. Kirkttitlentle. Snúið helir séra Friðrik J. Bergmann. 

Hér er spurt um „]>ýðing ]>ess og gagn að vera meðlimr 
kirkjunnar". Eg vil ]>á byrja með að draga fram mynd úr ríki 
náttúrunnar. ]>egar þú gætir að ti’é, sem stendr einmana, ]>ar 

*) Eyrirlestr, sem haldinn var á stiftsfumlinum í Björgvin í Oktö- 
ber 1897 til að innleiða umrœður um fetta efui. 



_ 22 _ 

sem stormar o« illviSri Llása um það kindrunarlaust úr öllum 
áttum, munt þú verða þess var, að tré þetta hefir hvorki náð öfi- 
ugum þroska né fagri lögun. það hefir kippt úrþví vexti; stofn- 
inn er hoginn, greinarnar snúnar og hlykkjóttar. Ef þú vilt 
leita að beinvöxnutn, sterklegum trjám, fer þú út í skóginn, þar 
sem trén standa í þyrping, hvert hjá öðru. þar munt þú fagn- 
andi finna tré með beinum stofnum og þéttlaufguðum krónum. 

Hvað lærutn vér nú af þessari rnynd? Hún sýnir oss þýð- 
ing kristilegs félagslífs. Hún kemr oss í skilning um, hverja 
þ^'ðing kristin kirkja hefir fyrir meðlimi sína. því er líkt varið 
með hvern einstakan kristinn mann eins og trén. Félagskapr- 
inn er honuin þörf. Et’ hann er einn, verðr hið andlega líf hans 
ófullkomið og gallað. En félagslífið verðr honum bæði skjól og 
skjöldr, eftir hinn andlega þroska hans, og er honum vörn gegn 
andlegum kyrkingi og aflögun. 

Mynd þessa ættum vér að hafa fyrir framan oss, þegar 
rœtt er unt þýffing þess og gctgn að' vera meðlimr kirkjunnar. 
Hún á að ininna oss á, hvilíka gjöf vér höfum þegið þar sem 
kristin kirkja er og hvílíka gjöf hver einstakr hefir þegið um 
leið og hann varð meðlimr kirkjufélagsins. 

Fyrsta spurningin, sem upp getr risið, er þá þessi: Hvaða 
jtýðing eiguirt vér hér að leggja í orðiö kirkjal Hvaða kirkja er 
þetta? Hve þröngt eða breitt svið eigum vér að afmarka henni? 
þegar orðið kirlja er hér viðhaft án nákvæmari skilgreiningar, 
gætum vér farið að hugsa um hið mikla allsherjar félag: „hina 
heilögu, almennu kirkju“. þetta mikla félag lykr í sér hvern 
trúaðan einstakling meðal vor. Og vér gefum þessari kirkju 
samþykki vort í hvert skifti, sem vér af hjarta tökutn undir orð 
þriðju greinar trúarjátningarinnar: „Eg trúi á heilaga, almenna 
kirkju“. Eg játa þá sjálfan mig heyrandi þessari kirkju til og 
kannast við jiað með þakklæti til guðs, að eg hefi meðvitund 
um, ltvílíka þýðing og hvilíkt gagn hún hefir fyrir sjálfan mig. 

En þegar vér förutn að komast eftir, hvernig vér persónu- 
lega t líti voru, hver í sínu htgi, höfum reynt nytsemi þess að 
heyra kirkjunni til, leiðist lntgsan vor eðlilega að hinu minna 
félagi, þeirri kirkju, sent vér fyrir guðlega forsjón vorum teknir 
inn í, þegar vér vorunt skírðir, þar sein vér höfum öðlazt vort 



—23— 


andlega uppeldi og komizttil þekkingar á hinu himneska hnossí 
kirkjunnar. Vér hugsum þá um hina evangelisku lútersku 
kirkju vora og einkum kirkju þeirrar þjúðar, sem vér tilheyrum. 

þá verðr þessi spurning fyrir oss : Hvaða þýðing og hvaða 
gagn hefir þaS fyrir oss að vera meMimir þessarar kirkju? þeir 
eru víst margir, sem svara myndi þessari spurningu hálf-neit- 
anai. þeir myndi svara sem svo : „það er eiginlega ekki hœgt 
að segja, að kirkja þessa lands eins og hún er nú hafi mjög sterkt 
aðdráttarafi fyrir meðlimi sína. Til þess eru of margir gallar á 
ástandi hennar og brestir hennar of stúrir og augljúsir. Eins 
og nú er ástatt er hún ekki vel löguð til þess að ávinna sér 
traust og kærleik meðlima sinna.“ 

En er það rétt, að vera svo íjarlægr, svo kaldr gagnvart 
þeirri kirkju, þar sem vér hlutum skírn vora og eignuðumst það, 
sem vér eigum af andlegu lífi? Er það gott fyrir mann sjálfan 
að standa í svo mikilli fjarlægð? Geta allir gallarnir og hrest- 
irnir, — sem enginn af oss neitar, en allir kannast við og harma, 
geta allir þessir gallar verið nœgileg afsökun fyrir kristinn 
rnann að vera kaldr í hug til sinnar eigin kirkju? Getr ekki 
félag með ýmsum ytri göllum haft töluverða þýðing, ef það á 
annað borö heldr sér fast við hin sáluhjálplegu grundvallarsann- 
indi,—verið rmuðsynlegt fyrir einstaklinginn, þrátt fyrir alla 
bresti? Er það eigi guð sjálfr, sem valið hefir fyrir oss og látið 
oss heyra einmitt þessari k.rkju til? Og hefir eigi guð sjálfr 
k(>mið því svo fyrir, að vér megum ekki án félagsins vera? Er 
oss eigi meðfVrdd kristileg félagsmeðvitund, kristileg félagsþörf, 
sem vér bíðum tjón af að fullnœgja ekki? 

Látum oss fara nokkrum orðum um þessa kristilegu félags- 
þrá.— Hver kristinn maðr veit það með sjálfum sér, að hjá trú- 
uðum manni er þörf til að finna brœðr. þessi þörf er eitt atriði 
í liinu andle» , a lífi hans. Hver kristinn rnaðr veit líka, hvaðan 
þessi þörf er sprottin. Hann hefii’ ekki getið sér hana sjálfr. 
Hún er beinn ávöxtr af áhrií’um guðs anda. þessi þörf fœðist í 
hjarta trúaðs iranns um leið og trúin. Lífið í guði fneðir af sér 
þörf til samfélags við aðra, sem fengið hafa hlutdeild í hinu sarna 
lífi. það vaknar löngun í hjarta trúaðs manns til að rrriðla öðr- 
um, sem eins hugsa, af auðlegð sinni. þetta er alkunn reynsla 
trúaðra manna. An<li drottins myndar andlegan skyldleika, 



—24 - 


andlega lífssameining meðal kristinna manna. Off sú sameining 
verðr að koma í ijús. Trúaðr maðr ieitar því eftir vinum. Ofr- 
lítill vinaflokkr, brœðrahópr, getr þannijr myndazt. Og slík 
smáfélög geta haft fullkomna heimild. Ofr-lítill þvílíkr brœðra- 
hópr getr oröið til mikillar blessunar, mikils fagnaðar og trúar- 
styrkingar.' 

En nú spyrjum vér : Getr þessi smáhópr veitt allt, sem trú- 
arlífið þráir? Er þessi smáluipr fœr um að leysa af hendi öll 
þau ætlunarverk, sem drottinn hefir fengið kristnum mönnum í 
héiminum? Hefir ekki guð líka stœrii fyrirætlanir handa trú- 
uðum mönnum hér á jörðu? 

Yissulega. Og hér birtist oss þá kirkjan, kirkjufélagið, 
sem verkfœrið í guðs hendi til að framkvæma hin miklu ætlun- 
arverk, sem guð hefir fyrirhugað trúuðuin börnum sínum, gagn- 
vart heiminum, sem enn þá eigi þekkir guð, og gagnvart trúuð- 
um einstaklingum. 

En nú kemr efinn. þegar misfellurnar og ágallarnir í fari 
kirkjufélagsins gægjast fram, þegar allir brestir þess og ófull- 
komleikar koma í ijós, þá fer maðr að efast um þýðing félags- 
lífsins, af því maðr fer að efast um, að svo ófullkomið félag sé 
fœrt um að leysa af liendi svo mikil ætlunarverk, og óttast fyiúr, 
að ætlunarverkin sé hœfileikum þess og kröftum ofvaxin. 

Að sönnu vitum vér allir. að þessi synilega kirkja eða þessi 
ýmsu jarðnesku kirkjufélög geta aldrei verið né orðið annað en 
ófullkomin að öllu leyti. Vér vitum, að söfnuðr guðs á jörðinni 
er ekki skrýddr brúðkaupsklæðum, hvorki að einu né neinu 
leyti; heldr gengr hann þvert á móti f sorgarbúningi meðan hann 
dveír á jörðu. En þegar vér sjáum, hve inikinn tálma hin ytri 
skilyrði og hlutföll kirkjufélagsins geta lagt á leið þess, þar sem 
það er að reka erindi sitt í jijónustu drottins, jiá er hœgt að 
skilja þoð, að til eru þeir, sem vakna láta hjá sér \ T antraust til 
þessa kirkjufélags. Og þá getr þessi spurning virzt hafa mikið 
til síns máls. Er svo órullkomin kirkja f<er um a.ð vera það, 
sem hún samkvæmt tilgangi drottins á að vera? Og getr það 
liaft nokkra þýðing fyrir hvern trúaðan einstakling að vera 
heiini tengdr? 

Vér segjum, að þvílík spurning gæti virzt hafa nokkurn 
rétt á sér. En þá hlyti líka herra kirkjunnar, að hafa gefið oss 



-25— 

einhverja bending um, aS hann gæti ekki notað þessa kii’kju. 
Idann hlyti þá að hafa gjört það augljóst, að hann hefði tekið 
anda sinn frá þessu félagi. 

Eri er þetta svo? Nei. það er oss til huggunar, að vér 
sjáum, að drottinn einnig í þessu tilliti er trúr, þótt vér séum 
ótriiir. Hann hefir sýnt það á öllum timum, að hann hefir einnig 
getað haft kirkjufélag með mörgum göllum í þjónustu sinni 
heiminum til frelsis. 

Allar hinar evangelisku þjóökirkjur eru talandi vitnisburðr 
um þetta bæði fyrr á tíðum og nú á dögum. ])rottinn hefir 
ekki tekiö anda sinn fi’á neinni þeirra. Yér sjáum þess augljós 
mei’ki, a.ð andans hvítasunnuveðr blæs enn á mörgum stöðum, 
að hjörtun vakna og snúa sér til guðs, að til er enn andlegt l'f, 
til að halda uppi starfsemiuni í ríki hans hæði inn á við og 
út á við. 

Eins lengi og kirkjufélagið heldr sér fast við hið mikla at- 
riði sáluhjálpai’innar, eins lengi og það hyggir á þessum h}’rn- 
ingarsteini, Jesú Kristi dánum fyrir syndir vorar og upprisnum 
oss til réttlætis, getr drottinn kannazt við þetta félag og notað 
það sem verkfœxú sitt. 

En eftir þessu skulum vér taka: Andlegr kraftr og þýðing 
hverrar einstakrar kirkju fer eftir því, ixvílíka trúmennsku hún 
sýnir í útbýting þeirra náðarmeðala, sem lieixni er trúað fyrir. 
]xví nær sem kirkjan kemst sannleikanum með tilliti til orðsins 
og sakramentanna, ti! þeim mun xneiri blessunar mun sú kirkja 
verða meðlimum sínum; þeim mun meix-a getr hún gefið þeim og 
fyrir þá gjört. En fari kirkjufélagið á einhvern hátt að víkja 
frá sannleikanum, annaðhvort að afbaka orðið eða rýra ogdraga 
úrgildi sakramentanna, veikist og dofnar eigin andans kraftr 
þess kirkjufélags og það hefir þá minna og minnaað miðla börn- 
urn sínum. í þessu tilliti lxöfunx vér ástœðu til að þakka guði 
fyrir hina evangelisku kirkju vora og fagna yfir því, að vér 
heyrum henni til. 

Yér getuin því ekki kannazt við, að neinn, sem heyrir ein- 
hverri evangeliskri kirkjudeild til, hafi heimild til að segia, að 
hann hvorki geti þakkað þessari kirkju né elskað hana. jxvert 
á móti virðist oss, að vér allir eigum henni mikið að þakka. það 
er ekki ástœða til að vilja fjarlægjast hana eða ekki hafa neitt 



— 26 — 


saman við hana aS sælda, þdtt henni kunni aS vera ábdtavant í 
mörgu. Ef einhverjum íinnst hann eiga kirkjunni sinni fátt 
upp að unna, gjörir hann réttara í aS spyrja sjálfan sig, hvort 
honum sé ekki sjálfum um að kenna, ef það er svo. Og hann 
myndi hafa mjög gott af að fara að hugsa um, hvernig hann 
ætti hér eftir að fara að, svo hann fengi komizt að raun um 
gagnsemi þess að eiga heima í þessari kirkju. 

I hverju er þá þýðing kirkjufélagsins fólgin fyrir hinn cin- 
staka mann? Að hverju leyti er það gagnlegt fyrir einstak- 
linginn að heyra kirkjunni til? 

1. Vér nefnum þá fyrst þetta : Kirkjufélaginu hefir verið 
gefinn máttrinn til að veita andlegu lífi einstaklingsins nœring 

o B o o 

og leiðbeining, svo það fái haldizt við og þroskazt; þar að auk 
máttrinn til að styrkja það og verma og gjöra það sem innileg- 
ast. Hér rnætti minna á gömlu, alþekktu líkinguna um kolið, 
sem brennr eitt sér, og kolin, sem brenna rnörg saman. þegar 
eitt kol liggr út af fyrir sig, veitir því örðugt að láta eldinn sinn 
lifa. En þegar það kemr saman við önnur fleiri, verðr hitinn 
miklu sterkari. þannig er því varið með kirkjufélagið og ein- 
staklinginn. Hvernig svo sem ástatt er fj'rir oss í andlegu til- 
liti, höfum vér allir þörf á þessari hjálp. Hið andlega Hf er 
ekki fullþroskað hjá neinum um leið og trúarlífið byrjar. þvert 
á múti. Trúarlífið er eins og Hkaminn, sem stöðugt brejriist frá 
fœðingunni. Minnumst þess, sem postulinn segir um sjálfan sig 
í þessu tilliti : „Ekki að eg hafi þegar uáð hnossinu eðr sé bú- 
inn að enda skeiðið, heldr keppist eg eftir að höndla það, með 
því eg er höndlaðr af Ivristi.“ Félagið er fyrir einstaklinginn 
það, sem stofn trésins er fyrir greinina. Frá lionum drogr 
greinin nœring til vaxtar síns. 

Guð hefir sjálfr fengið kirkjunni þetta ætlurarverk gagn- 
vart börnutn sínum. Vér vitum, að guð veitir ekki trúuðurn 
mönnum allt, sem þeir þurfa fyrir hið andlega lif' sitt, beinlínix 
fyrir heilagan anda. Hann gefr oss einnig marga hluti óbein- 
línia. Hann notar verkfœri, milligöngumenn, og lætr þá fœra 
hverjum trúuðum einstaklingi hinar andlegu gjatfr. þvílíkt 
verkfœri er kirkjan. Hún er ráðsinaör yfir gjöfum drottins, 
serri hún á að veita hinum trúuðu. Kirkjan er oft kölluð tnóðir 
vor, og vér börnin hennar. þessi líking getr gjiirt oss það Ijóst, 



—27 


á hvern liátt kirkjan hjálpar einstaklingnum. Móðirin sér um 
að börnin fái bæði fœðu og uppeldi. í andlegutn efnum megum 
vér án hvorugs vera og kirkjufélagið lætr oss það í té. 

Vér höfutn þegar bent á })á starfsemi kirkjunnar, sem felst 
í því, að hún útbýtir náðarmeðulunum. Fyrir heilbrigðan vöxt 
og viðgang vors andlega lífs hefir það hina mestu þýðing, að 
vér fœrum oss þessa starfsemi hennar í nyt, að oss sé þar að finna 
sem n'iðarineðulin eru boðin fram. Sérstaka áherzlu leggjum 
vér á safnaðarguðsþjónustuna í kirkjunum í þessu sambandi. 
Sá, sem með kærleik og opnu hjarta tekr þatt í safnaðarguðs- 
þjónustunni, mun fljótt komast að raun um, hvílíka þýðing hún 
ltefir fyrir hann. Auðlegð guðs húss er oss þar boðin í ríkutn 
mæli. Safnaðarguðsþjónustan verðr að vera þungamiðjan fyrir 
hin lifandi börn kirkjunnar. })aðan vill drottinn láta blessan 
sína fljóta út yfir söfnuðinn rikulega. því þar lætr drottinn öll 
náðartneðul sín verka í sameining eins ogá einum brennipunkti 
til uppbyggingar þeim, sem trúa. Safnaðarguðsþjónustan á 
samkvæmt vilja drottins að vera hið sama fyrir oss og hjartaö 
fyrir mannlegan líkama. þaðan streymir blóðið til allra lim- 
anna á líkamanum. Einkum hefir kvöldmáltíðarsakramentið 
þýðingarmikið ætlunarverk. Vér vitum, að blessun sú, sem til 
vor flýtr frá kvöldmáltíðarborðinu, styrkir samfélag vort við 
guð og efiir samfélagið nteðal vor innbyrðis. 

Hvernigfær þá nokkut um það kvartað.að hann hafi lítið eða 
ekkert gagn af kirkjunni sinni, ef hann vanrœkir þá hjálp til 
að ná staðfestu og styrkleik, sem kirkjan vill láta honum í té? 

(Meira.) 


í ritgjörðinni eftir Farrar,, það,sem mest er og bezt í bókmennt- 
um heimsins"—þeim paitinum, sem prentaðr er í síðasta blaði 
„Sam.“—er minnzt á kenning Platons, heimspekingsins gríska, 
uin þrí.skifting mannlegs eðlis : manninn, Ijórtið og hina marg- 
höfðuöu ófreskju. Og er þar í fám ot'ðuin gjörð grein fyrir því, 
hvað hvert fyrir sig hinna þriggja atriða í líkingarmáli þessu á 
að tákna. Um Ijónið' er sagt, að það tákni ástríður reiðinnar 
og yfirlætisins, sem endilega verði að temja svo, að þær geti 
notazt í þjónustu þe a s, sern gott er, en ekki svo, að þær sé 
gjörðar að engu. Við þetta er fróðlegt að bera saman það, sem 



—28— 


J(5n biskup Vídalín segir um sama efni á einurn stað í postillu 
sinni. það er í prédikaninni á sunnudaginn oftir miðföstu (5. 
sd. í föstu) út af hinu gamla guðspjalli fyrir þann dag : Jöh. 8, 
4G—59. En þessi eru orð Vídalíns, sem hér er við átt: 

„þar voru nokkrir spekingar í fyrndinni, cr kölluðust 
Stóicl þeir vildu dempa eina tilhneiging með annarri og setja 
þær svo í iag. En það ev langsamt nokkuð og vinnst aldrei 
vel; því höfuðin á þeirri Hydra, syndum spilltri náttúru,—þau 
spretta jafnskjótt upp aftr, þó þau sé smámsaman af höggvin. 
[Hydra var einn vatnsorinr með mörgum höfðum, svo sem 
skáldin dikta. þó eitt væri af höggvið, vóx það aftr; en 
ITerkúies hjó á hálsinn, svo þau uxu aldrei síðan.*] Elskan til 
guðs er einn andlegr Herkúles, sá er hálsinn á skrímslinu sundr 
brj'tr, svo þau ná ekki svo fljótt að vaxa. Hún setr tilheiging- 
arnar bezt í lag,—ekki að hún taki þær burt eins og Stóici 
vildu gjöra,—heldr þvingar hún þær til að gjöra sína skyldu og 
temr þær með frjálslegum og inndælum þrældóini. Hún kennir 
elskunni að elska guð alleina og ekkert annað, reiöinni að 
vandlæta í guðs stað, öfundinni að kepjiast sem hæst í Kristí 
skóla, örvæntingunni að vona einkis góðs af heiminum, von- 
inni að þola og bíða, gleðinni að hafa sína unaðsemd í drottni, 
hryggðinni að angrast sinna synda vegna, hræðslunni að óttast 
guð, dirfskunni að óttast ei mennina, sem ekki kunna nema 
líkamann að deyða." 

TriTarsamtalsfundir. 

Seint í Marzmánnði voru tveir slíkir fundir haldnir í 
norðrhluta Islendingabyggðarinnar í Norðr-l)akota, í presta- 
kalli séra Jónasar A. Sigurðssonar. Annar þeirra var haldinn í 
hinni nýju kirkju Pétrssafnaðar föstudaginn 25. Marz, en liinn 
næsta dag á efiir, langardaginn 26., í kirkju Hallson-safnaðar, 
sem líka er nýreist—eins og um er getið í Nóvemberblaði 
„Sam.“ fyrir siðast liðið ár. Yeðr var ekki sem notalegast um 
það leyti. ])að Ués kaldr vindnæðingr báða dagana. En engu 
að síðr voru fundirnir báðir býsna vel sóttir, einkum hinn síðar 
nefndi. A fyrra fundinum voru af prestum kirkjufélagsins 
auk séra Jónasar \ iðstaddir: séra Friðrik J. Bergmann, séra 

*) Neðanmáls grein í postillunni. 



— 20 — 


N. Steingrímr þorláksson, séra Jón J. Clemens og séra Jón 
Bjaxnason ; og á hinum síð'ara söinu prestarnir neina sóra Stein- 
grímr, sem um morguninn j’ann sama dag varð að t'ara burt til 
embættisverka í prestakalli sínu. Hann prédikaði við guðs- 
þjónustu, er haldin var á undan umrœðunum fyrra fundardag- 
inn, og lagði út af Matt. 26, 22, einkanlega orðunum : ,,Hvort 
mun eg verða til þess, herra ?“ Umrœðuefnið á þeirn fundi v T ur: 
lúterska kirkjan, sérkenni hennar á ineðal annarra kristinna 
kirkjudeilda, og hvers vegna vér ættuin að heyra henni til 
framvegis, kjósa oss þar stöðuga framtíðarvist. Séra Friðrik J. 
Bergmann hélt inngangsrœðuna á þeitn fundi. Við guðsþjón- 
ustuna á undan satutalinu seinna daginn, í Hallson-kirkju, pré- 
dikaði séra Jón J. Clemens, og hafði hann fyrir texta guðspjall- 
ið á 3. sunnudag í föstu : Lúk. 11, 14---28 (útrekstr hins illa 
anda). En umtalsefnið, sem þá var tekið fyrir, var : t/icds orö', 
og leiddi séra Jón Bjarnason það mál inn á fundinn með sér- 
stakri rœðu. Á fyrra fundinurn var lítið um beina hluttöku í 
rœðuhöldunum af hálfu leikmanna. En á seinna fundinum 
urðu rniklu fleiri Ieikmenn til að tala, og voru umrœðui-nar 
einkurn þann daginn all-fjörugar og væntanlega fólki til eigi 
litillar andlegrar uppbyggingar, enda lét almenningr hjartan- 

lega ánœgju í Ijósi út af fundarhöldum þessum. 

* 

* * 

Iiinar tvær nýju kirkjur, sem fundir þessir voru haldnir 
i, eru enn þá eigi fullgjörar að smíðuin til. Aö mestu ógjört 
innan í þær, þá er fundarhöhlin fóru fram. En hið ytra var 
smíð þeirra beggja lokið. Og lítr hvorttveggja húsið mjög 
prýðilega út. þær verða, þegar þær eru fullgjörar, einhver 
fegrstu og veglegustu guðsþjónustuhúsin, sem Islendingar í 
Vestrheimi hafa enn kotnið upp, og að sumu leyti skara þær, 
einkum Hallson kirkjan, fram úr öllutn hinum, þótt ekki sé þær 
auðvitað nein veruleg stórhýsi, liggjandi eins og þær gjöra svo 
undr nálægt livor annarri, með að oins fjögra mílna millibili, o« 
heyrandi til söfnuðum, sein eru tiltölulega fremr fámennir.— 
Geta má nærri, að sumt af fólki safnaða þessara hefir lagt all- 
mikið á sig til að koma kirkjunum upp. Og er þar, að því er 
Hallson-kirkjuna snertir, sérstaklega að geta frumbyggjans þar 
á staðnum, lir. Jóhanns P. llallsonar, sem jafnframt er fyrsti 



landnámsmaðrinn í hinni víðlendu og blómlegu íslendinga- 
byggS út frá Pembinafjöllum í NorSr-Dakota. MeSal annars 
hafði hann rétt á undan íundarhöldum þeim, sern aS framan er 
getið, gefiS hinni n}'ju kirkju sinni ágæta klukku, sem kostaði 
100 dollar - a eSa vel þaS. En aS því, er snertir hina kirkjuna, 
þá í PétrssöfnuSi, þá á hún fremr öllum öðrum tilveru sína aS 
þakka hr. GuSmundi Eiríkssyni, fyrrum bónda að Helluvaði 
viS Ytri Rangá í Rangárvallasýslu á íslandi. það varS meðal 
safnaSarmanna ágreiningr nokkur í fyrra um það, hvar kirkjan 
þeirra skyldi standa. En þá bauðst þessi maðr ótilkvaddr til 
að leggja til kirkjustœði á landi sínu og koma svo kirkjunni 
upp sjálfr að öllu leyti með hjálp þeirri, sem hann fengi frá 
söfnuðinum, hvort sem hún yrði meiri eSa minni. Og við þetta 
tilboS sitt hefir hann mjög drengilega staSiS. Kirkjan, sem 
hann með hjálp velviljaðra manna í söfnuðinum hefir látið 
reisa, er fagrt minnismerki um göfuglyndi Guðmundar og konu 
hans. Ágreiningrinn út af kirkjubygging þessari, sem þegar 
var á drepið, vai-ð að vísu orsök til þess, að nokkrir menn gengu 
úr söfnuðinum, en eftir að kirkjan nú er komin svo myndarlega 
upp, er vonanda, að aftr verði bráðlega fullkomin sameining í 
kirkjumálum þar í byggSinni. 

Væntanlega birtist seinna í blaði þessu nákvæm lýsing á 
hvorritveggja þessara nýju kirkna. Og komið hefir til orða, að 
„Sameiningin' 1 áSr en langt líðr kœmi ineS myndir af þeim 
báöum. 


Frá Minnesota. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 

Eins og til stóð var í sambandi við reformazíónardaginn, 
31. Okt. síSastl, missíónar-starfsemin rœdd í söfnuðum þessa 
prestakalls. ASalsamkoman fór fram í kirkjunni í Minneota 
og fiutti við það tœkifœri dr. Wahlström, rektor lærða skólans 
í St. Petei’, stór-merkilegan fyrirlestr um siðabótina. Samskota 
var leitaö til styrktar trúboði kirkjufélagsins, og námu þau að 
upphæð tíu doll. 

TJm rniSjan Nóvember fór fram trúarsamtalsfundr í St. 
Pálssöfnuði. Voru þar, auk annarra, fulltrúar allra safnaða 



31— 


prestakallsins saman kornnir. TJmrœSuefnið var: „helgidags- 
hald“. Samskonar fundr var haldinn í Lincoln-söfuði 11. Febr. 
j)ar var rœdd spurningin : „Hvað er það að vera kristinn 
maðr ?“ 

Um jólin voru jólatréssamkomur haldnar í öllum kirkj - 
unutn. Tóku sunnudagsskólabörnin mikinn þátt í þeim og 
allar fóru þær prýðilega fram. 

Nýlega gaf hr. Vilhjálmr Schram kirkjunni í Minneota 
einkar fallegan og vel gjörðan skírnarfont. Er hann smíðaðr 
úr eikarvið og mjög útskorinn. Ber öllum saman um, að það 
sé listasmíð og hefir hr. Schratn gjört allt verkið sjálfr. Á hann 
miklar þakkir skilið i'yrir velvilja sinn. 

Á pálmasunnudag fór fratn ferming (2 ungmenna) og alt- 
arisganga í Marshall og á páskum í Minneota. Páskaguðsþjón- 
ustan í Minneota var sú fjölmennasta, sem nokkurn tíma hefir 
verið haldin hér; margt fólk úr hinum söfnuðum prestakallsins 
viðstatt. 24 börn voru fermd við þessa guðsþjónustu og 130 
manns voru til altaris. 

ALDAMÓT fyrir síðast liðið ár komu, eins og við var 
búizt, hingað vestr frá Islandi skömrnu síðar en Marz-nr.ið af 
„Sam.“ var prentað. Efni ritsins er þetta: Út úr þokunni 
eftir ritstjóra „Sam.“, kirkjuþings-fyrirlestr frá því í fyrra: 
Filippus Melanlíton, fyrirlestr eftir ritstjóra „Aldamóta", séra 
Friðrik J. Bergmann, til minningar um 400 ára afmæli hins 
fræga samverkamanns Lúters, tíuttr í Winnipeg og víðar í 
Febrúar 1897 ; Guðs orð, rœða eða fyrirlestr, sem séra Björn B. 
Jónsson flutti á kirkjuþingi síðasta til inngangs umrœðna um 
það mál; þrjú lcvœði í íslenzkri þýðing séra Valdemars Briem : 
„Auga guðs“ eftir Victor Hugo, „Á kastalaveginum“ eftir Chr. 
Richardt, og „Far veröld, far vel“ eftir Kingo, þetta síðast 
nefnda „lcvæði“ er sálmr, sem til er áðr á íslenzku í tveitn eldri 
þýðingum („Far veröld, þinn veg“, þýðing séra Helga Hálfdau- 
arsonar í nýju sálmabókinni, og „Mér, heimr, far frá“, þýðing 
séra Kristjáns Jóhannssonar í aldamóta-bókinni og sáímabók- 
inni frá 1871).—í seinasta versi þessa sálms er augsýnilega tvö- 
föld prentvilla. þar stendr : 

„Ó, fagnaðarstítrm!, 

er heim ég í eilífðar inndælan lund !“ 



í staðiim fyririr orðið „fagnaða xstund" á hér vafalaust að 
standa „fagnaðar/Wd“—það útheimtir rímið— og í staðinn 
fyrir „ heim'‘ orðið Jcem“. 

Seinasti þáttrinn í þessu „Aldamóta“-hefti er eins og áðr 
hefir tíðkazt ritddmar og bókfrœðisathugasemdir eftir ritstjór- 
ann („Undir linditrjánum"). þar er meðal annars talað um 
Biblíuljóð séra Valdemars Briem, fyrra bindið, þyrna, ljóðasafn 
þorsteins Erlingssonar, ritgjörð Jóns Jónssonar í Safni til sögu 
íslands um Skúla Magnússon, Landfrœðissögu þorvaldar Tliór- 
oddsen og sitthvað fleira. 

„Aldamót" eru til sölu á sömu stöðum og áðr hefir verið : 
hjá ritstjóranum séra Friðrik J. Bergmann, séra Jónasi A. 
Sigurðssyni, séra Birni B. Jónssyni, hr. Halldóri S. Bardal, rit- 
stjóra „Sam.“, hr. Jóni Björnssyni (á Baldr), hr. G^sti Jóhanns- 
syni (í Selkirk), hr. Bjarna Marteinssyni (við íslendingaffjót) 
og víst enn fleiri mönnum hér vestra. 

Verðið er 50 ccnt eins og áðr. Ágóðinn af sölunni rennr 
í skólasjóð. 

--- 

LEIÐRÉTTING. —í neðanmálsgreininni í seinasta blaði 
„Sam.“, bls. 5, er ljót prentvilla: „fslenzkt forngripasafrí ‘ í 
staðinn fyrir „Islenzkt fornbréfasafrí'. —í „Aldamótum" eru 
o" þessar slæmar prentvillur auk þeirra, sem þegar eru leiðrétt- 
ar: á bls. 109 fa/\ra fyrir fegra, ábls. 113 myndunartímabilið' 
fyrir myndunartimabilin, á bls. 116 lifernið t'yrir lifernis og 
hennar fyrir Innar, á bls. 119 kafðí fram fyrir la.gði fvam, a 
bls. 121 en gefr fyrir er gefr. _ 

„KENNARINN“, níánaSarrit til notkunar við kri<tindómsftœSslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heinoahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

,,ÍSAFOLD“, lang-stœrsta blaðið á fslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. HaUdór S. Bardal, 613 Elgin Ave., Winnipeg, e r útsölumaðr. 

„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit þeirra sérajóns Helgasonar og 
Sigurðar T. Sívertsens í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Ilalldórs S. Bardals 

í Winnipeg og kostar 60 cts. __ 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð i Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnasonfritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 


